Imani Da Haxuwa Da Allah 

Dukkan halittu za su koma zuwa ga Allah, gare shi makomarsu, kuma wannan rukuni ne 
tabbatacce daga rukunin imani da Allah, kai! Yana ma cikin rukunan imani. Yana daga 
cikin mkunan imani, imani da ranar lahira, ya tabbata lokacin da Mala’ika Jibril ya 
tambayi Annabinmu (S.A.W) a gaban sahabbansa yana mai koyar da su - dangane da 

https://www.with-allah.com/ha/imani-da-haxuwa-da-allah 




